Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 

II. J GIMLI, MAN., MAÍ 1894. jj í). 

TRITIN Á GUÐ. 

EFTIR M. J. SaVAOB. 

-:o:- 

II. ER GUÐ TIL? 


f ifni þ§ð er nií skal um tala, er eitt hið erfiðasta og vandamesta sem 
I niögulegt er að hugsa sér. Menn gjöra sér svo rangar hugmyndir 
' ! uvn það; það fylgja þessu efni og þessari hugmynd svo margir 
fordömar, svo miklar vonir, svo mikill ótti og svo mikill misskilningr, 
að ég geri mér tæplega von um að menn geti fyllilega skilð mig, eða 
að meðfei'ð mín á því geti orðið fulluægjandi fyrir hvern og einn. Kg 
sutla mér að hverfa með öllu frá hiuni gömlu sannana aðferð og hinum 
gÖmlu söununum, og taka nýja stefnu, nýja ræðu-aðferð. Ég vil fyrst 
og. fremst hiðja menn að hafa það fast í huga, hver tilgangr minn er. 
Ég ætla ekki að koma fram með þá spurningu, eða sanna það, að eirr 
hver sérstök tegund af guði sé til, ekki að tala um það, hvort til sé ein- 
hver guð í alheiminum, eins og ég eða þú hugsar þér hann, ekki um 
það, hvort til sé persónulegr guð eða ekki, ekki um það, hver séu ein- 
kenni hans eðr eiginlegleikar. Þetta kemr fram seiiina hjá mér smátt 
og smátt, en í þetta sinn get ég ekki átt víð það. En ég vil hiðja yðr 
að hafa í huga þessa e i n u spurningu. Er nokkur vera til, sem vér 
getum kallað guð ? 

Ilið nýfædda barn er jafnvel löngu eftir fæðiuguna óvitandi. um 





74 


misinuninn eðr aðgreininguna á sjálfu sér og lilutunam, sem eru í 
kringum það. Hið fyrsta skref sem maðrinn stígr í þessum furðulsga 
lieimi er því það, að verða þess vísari að til eru að minsta kosti tvær 
verur í tilverunni, maðrinn sjálfr og eitthvað fyrir utan hann, sem er 
annað en maðr sjálfr. Iíið næsta skref sem vér stígum er það, að vér 
verðum þess vísari, að þessi ,,aukavera“ er hinn undrsamlegi heimr, er 
vér sjáum í þúsund mismunandi myndnm, með fjölbreyttum litum og 
margvíslegum kvöftum. Hér sjáum vér að er eitthvað fyrir utan oss 
sjálfa, sem er til óháð vilja vorum; það er vera sú, sem maðrinn er að 
hyrja að læra að þekkja, en er alls eigi farinn að skilja. Þessi vera, 
köllum hana veröld, eða alheim, eða hvað sem vér viljum, kemr oss i 
Ijós sem jörð, gras, tré, lækir, fljót, fjöll, ský, úthaf og svo sem hinn 
takmarkalausi geimr stjarnanna, og stjöi'nu- eða sólna-heimarnir um- 
hverfis oss, og þessi vera var til áðr en vér vorum fæddir, og mun vera 
til eftir dauða vorn. Þessi vera heldr áfram að vera til alveg óháð oss 
og vilja vovum. A einlivern leyndardómsfullan hátt rekjum vér upp- 
haf vort til þessarar veru. Af þessari veru erum vór komnir; ekki ein- 
ungis líkamir vorir, heldr einnig sálir vorar. Af þessari leyndardóms- 
fullu uppsprettu hefir sprottið það, sem vér köllum líf; lífið í sinni ó- 
endanlegu keðju frá hyldýpinu undir fótum vorum til himnanna yfir 
höfðum vorum. Af þessari veru hefir þroskast fótrinn og höndin og 
heilinu, og af heílanum fæðist hugsun og tilfinning, kærleikr og hatr, 
von og ótti; ekki einungis dýrið, sem hungrar, heldr maðr, eins og 
Shakespeare, sem hugsar, sem býr til persónur eins og Hamlet, maðr 
i ins og Goethe, er býr til Faust, eða Kristr, sem býr til bænina Faðir 
vor, sem krýpr á kné fyrir guði og tilbiðr hann, sem lyftir upp og vekr 
strengi hjartnanna öldum sarnan með eftirdæmi sínu og hinni háleitu 
kenningu sinni. Á einn eðr annan hátt hefir þetta fæðst af þessari veru, 
sem vér getum kallað veröld eða alhoim, eða hvað sem vér viljum. Þetta 
,,Það“ er með orðum sálmaskáldsins ,,Hann,“ á ég að segja það 1 nei! 
ekki strax. I staðinn fyrir urðið ,,hann“ skulum vér hafii orðið ,,það,“ 
því.vér skulum ekki taka neitt sem fulisannað, sem ekki er það. Og 
vér skulum sjá, hvoit það verðr nokkuð skiljanlegra, ef vér segjum að 
,,það“ hafi skapað oss, en ekki vór sjálfir. 

Til þessarar veru þurfum vér alt vort líf að sækja, alla vora ást- og 
mannkærleika, farsæld og frið, fegurð og von. Þessi vera er það, sem 
einhvern tíma, þrátt fyrir alla vora varkárni, mun kalla osa héðan, 



hvort sem vér viljum eða ekki. Yér hættnm J)á að lifa hér hjá vinum 
vorum, en verðum að fara — hvert? Þessi vera er löggjafi vor, hvort 
sem vér köilum hana „það“ eða ,,hann.“ Lífið felst í lögmáli hennar. 
Með því að uppgötva lögmál þau er stjórna alheiminum og hlýða þeim, 
getum vér öðlast öll gæði Hfsins, heilsu og hugvit, fegurð og gleði. 
Því öll gæði, fegurð og máttr heimsins fellr þeim einum í skaut, sem 
þekkja og hlýða vilja eðr lögum þessarar veru. Híns vegar er vera 
þessi óhlíðkanleg og hegnir eilíflega, óumbreytáhlega hverjum þeim, 
sem brýtr lög hennar. Að hlýða henni er að lifa, sé á móti hetmi brot- 
ið, þá er dauðinn vís. Áð óhlýðnast henni er að stytta stundir lífsins, 
og sé óhlýðnin mikil er það sjálfsagðr dauði. 

En hve gömul er nú vera þessi 1 Hún er eilíf. „Frá eilífð til ei- 
iífðar ert þú . . .“ (ég vil ekki enn þá segja ’guð‘). Yér skulum-ekki 
íiana að neinu. Þessi vera er eilíf. Yér eigum mjög örðugt með, að 
hugsa oss upphaf, vér eigum örðugt með að hugsa oss endir. Vér get- 
um reyut að hugsa oss tíma þá, er sólin og tunglið og allr þessi sýni 
legi alheimr var ekki til, þegar rúmið var autt. Vér getum má ske~ 
hugsað oss þá tíma, en vér getum ekki hugsað oss, að vera, sem hofðí 
meðvitund um sjálfa sig, hafi getað verið til frá eilífð, í auðn og 'tómi : 
því vér getum ekki hugsað oss nokkurt líf, nema það sé starfandi. Vér 
liljótum þvi annaðhvort aðhugsaoss, aðhlutirnir hafi veriðtil frá eilífð, 
eða þá að þeir hafi orðið til — alt í einu, án nokkurrar orsakar, sem er 
ómögúlegt (absurd, eiginl. vitlaus). Þessivera,semumkringirossalla 
vega, er því eilíf vera. Og ekki einungis það, heldr er hún líka óend- 
anleg vera. En eins og vér getum hvorki hugsað oss upphaf eða endir 
hennar, eins getum vér ekki skilið óendanleika hennar, eða að hún haii 
engin takmörk. Vér skulum taka til skýringar reikningsdæmi eitt lít- 
ið, og nota það sem stig í tröppunni upp að ómælileik alheitnsins. Ef 
að járnbrautarlest ætti að fara á stað í dag á leið til sólarinnar með 6ft 
mílna ferð á klukkutímanum og halda áfram í 24 stundir á degi Itverj- 
um, og 365 daga á ári lrverju, þá mundi hún vera nreira en 170 ár á 
leið sinni til sólarinDar. Þó ’er sólin næsti nágranni vor, og sólkerii 
vort alt er sem örsmár depill í hinu óendanlega rúmi. Vér skuium 
hugsa oss annað dæmi. Ljósið er á leiðinni frá sólu til jarðar lítið 
meira en 8 mínútur, þav sem járnbrautarlestin mundi vera 170 ár að 
fara sömu leið. En nú vitum vér að til eru sólir svo langt í burt-u, að 
Ijósið með sinni feykilegu ferð mundi vera þúsundir og jafnvel miljún- 



76 


ir ára á leiðinni þaðan. Getuni vér þá ekki sagt að vera þessi sé éend- 
anleg. Vísindamaðrinn, sem sitr í lestrarstofu sinni með penuaun í 
höndunum veit það, að heimrinn er óendanlegr. Þó að vér flygjum á 
vængjum ljóssins til stjörnu þeirrar, er að eins sézt glampi af í hinum 
bestu stjörnukíkirum og ljósið hefir verið 25 miljónir ára á leiðinni frá, 
hvað mundum vér sjá? Það væri að eins skref eitt út í sólnageiminn, 
út í þetta haf af sólum, stjörnum og heimum. Og ef vér gætum hugs- 
að oss, að vér stæðurn á endimörkum þessa hins sýnilega alheims og 
gætum litið ofan í rúmið, hvað þá? Vér mundum sjá rúm, rúm, ein- 
iægt rúm að eilífu. Kða, ef vér gætum liugsað oss múr frá hvirfilpunkt- 
inum efst uppi yfir höfðum vorum og niðr til fótapunktsins neðst í ai'- 
grynninu undir fótum vorum, alls staðar væri hið sama rúm útþanið, 
útbreitt, endalaust. — Þetta er hin óendanlega eðr ótakmarkaða vera, 
sem vér nú erum að hugsa um. 

En hún er ekki einungis óendauleg, því hún er einnig almáttug. 
A T ér tölum oft um afl. Nú skal ég koma með dæmi til að skýra fvrir 
yðr afiið eins og fjarlægðina áðan. lig held á vatnsdropa í hendinui. 
Hvaða afl ætlið þér að sé í dropa þessum 1 Hið efnafræðislega afl í 
dropa þessum er hið sama og í eldingunni, er hún klýfr skýin og þruni- 
an dvnr í loftinu. Vitið þér hvað skilið er við þyngdaraflið 1 Hugs- 
um oss járnbút einn, mílu á þykt og lengd og breidd. Hann e?- æði 
þungr þessi bjálki, en hvort ætlið þér nú að þyngdaraflið í honum sé 
eins mikið, eins og £?íi það, er útheimtist til þess að halda tunglinu 
föstu á rás sinni í kringum jörðina. En ég get sagt yðr það, að til þess 
að jafnast við það afl þyrftu 87.000 járnbútar, hver mílu enska á hæð, 
míiu á breidd og mílu á lengd. Og þó er t-unglið að eins ofrlítið hnatt- 
brot og sólkerfi vort er sem smábaunir einar í samanburði við alheiminn. 
Við það að íhuga þetta fáum véi ofrlitla hugmynd um þetta geysilega 
afl, almættið. Þetta afl heldr saman hnöttunum í sólkerfi hverju, og 
8 vo aftr þúsundum sólkerfa er hveit eitt. sveiflast braut sína um geiminn. 
Og er vér íhugum þetta, sjáum vér að vér höfum hér fyrir oss afi það, 
er vér köllum almætti. 

Svo vitum vér og að vera þessi, sem fjölgyðismenn tilbáðu og dýrk- 
uðn í þúsund myndum, er ein vera, en ekki margar. Hin merki- 
legasta niðrstaða, sem vísindi liinna nýrri tíma liafa komist að, er þessi 
eining heimsins, hann er kerfi sem tengt er saman með einu og sama 
lífi, einu og sama lögmáli, einu og sama afli. Ég hvgg, að brátt sé 



ehjrinn efi á því, að efnið í alheiminum sé eitt og hið sama. Stjörnu- 
kíkirarnir hafa sýnt oss það, að í sölunni og tunglinu og hinum fjar- 
lægustu stjörnum, sem vér sjáum að eins glampa af í bestu kíkirum, séu 
hinir sömu málmar og hin sömu efui og á hnetti jseim, sem vér lifum á. 
Kfhið er hið sama um alheiminn. Efnafræðingarnir hafa rakið efni 
þessi niðr til sárfárra frumefna, eg hestu vísindameun í þeirri grein eru 
fulltrúa um það, að aðalfrumefnin séu ekki 50 eða 60 sem menn hafa 
ætlað til þessa, heldr að eins eitt, og að allr þessi óendanlegi hreytileiki 
lieimsins stafi af hinni margföldu samhlöndun þessara cinföldu efna, eða 
réttara, óendanlegum hreytileika efnisins. 

En það sem vér hiklaust getutn sagt er það, að til sé að eins eitt 
afl í alheiminum. Það er eitt af þv£ sem vísindin hafa frætt oss um, og 
kallast það viðrhald og skyldleiki aflanna. Aflið kemv fram í ýmsum 
inyndum, svo skiftir tugum þúsunda, og er það ákaflega fjölhrevtt, en 
þó er aflið að eins eitt. Yér skulum reyna að skýra það dúlítið og hugsa 
oss, að undir Ioftiuu í stofunni vorri hangi járnbútr, þumlungr í þver- 
mál. Það er efwið sem vér sjáum, nú skulum vér hafa einhvern út- 
húnað til þess að hreifa hann með miklum hraða, hanu fev fyrst á hreif- 
ingu mikla, og aukist hreifingin kemr fram hljóð og hvinr af honum ; 
hreifingsn hefir þá orðið að hljóði; sé hann látinn fara enn liarðara, 
verðr hann rauðr af hita; hreifingin breytist þá í lit; sé nú hraðinn 
aukinn eun meira, verðr hútrinn hvítr af liita og streymir þá af honum 
Ijós sem af sólu væri; hreifingin er þá orðiu að ljósi. Þetta er lítið 
sýnishorn af þvi hvernig eint aílið í heiminum breytist i annað, og get- 
um vér af þessu gjört oss hugmynd um einingu aflsins. 

Þessi vera sem umkringir oss, og sem vér erum af komnir, þessi ó- 
endanlega og eilífa og almáttuga vera er þá að eins ein. 

Þá getum vér og sagt það með fullri vissu, að í sögu heimsins get- 
um vér frá upphaíi vega og ailt niðr til vorra tíina rakið samanhangandi 
þráð, tilgang sem vér getuni skilið. Eg fer ekki fram á það, að þessi 
skynsemi sem vér rekjum í gegnum söguna só lik vorri mannlegu skyu- 
semi, alt það sem ég ber fram, er það, að gegnum aldirnar sjáist í sög- 
unni tilgangr, mark og mið sein vér getum skilið og sem hnýtir aldirn- 
ar og viðhurðica saman. 

En nú erum vér komnir að þeim punkti, að ég hygg, er ég með 
ástæðum get sagt, að vér þekkjum eðr vitum af veru þeirri, er liefir að- 
aleinkenni þau er einkenna hugmynd þá er vér kölluin Guð. Það er 



/ 


78 

vora sú, sem sjálf er til (self-existeiit), hún er eilíf, (jenilanleg, vér ei'. 
mn af henni komnir, hún stjórnar oss með lögum sínum, hún er almátt 
ug, hún er liin eina (vera sem til er). Sporíu veru Jiessarar níðr um 
aldirnar sýna skiljanlegan tilgang. En er nú ekki þetta hið sama og 
ver höfitru í huga er vér nefnum guð. Persónuleiki, eins og menn 
vanalega skilja við það, er eklci nauðsjmlegi' eðr sjálfsagðr eiginlegleiki 
guðs. Persónuleiki hefir í sér fólgna takmörkun og endanleíka eðr 
dauða. Til þess að fullkonina hugmynd voru um guð, er því ekkí 
nauðsyulegt að vér segjum að hann sé persónulegr í hinni vanalegu 
inerkingu þess orðs. En hvaða nafn eigum vér að gefa veru þeirri, 
sem er óendanleg og eilíf og almáttug, sem skapar líf og eyðir því, 
veru þeirri, sem frá er komið vitið og persónuleikinn, hugsunin, vilj 
inn, ástin, vonin, óttinn, tilhneigingin, tilbeiðslan, hvaða orð eigum 
vér að hafa til að tákna þvílíka veru 1 Og það er ekki nóg með þetta, 
ég þarf ónn að vekja athygli yðar á einu atriði. Þossi vera hefir blásið 
í brjóst mönnum um liðnar aldir tilfinningunt lotningar, virðingar, til- 
beiðslu, kærleika. Það hefir oft komið fram í óskaþlegum mynduni 
hjá hinurn viltu og ómentuðu þjóðum á fyrri dögum, en það hefir og 
komið fram og verið framsett í dýrðlegum hugmyndum hjá skáldum 
þjóðanna. Er þvð nú virkilega svo, að tilfinningar þessar séu hugar- 
smíði eitt, og ekkert meira. Er þáð ekki atliugavert að liugsa tíl þess, 
að hrúga ein af hreifmgarlausu dauðu efui, eins og þessi heimr eða guð, 
skuli geta látið annau líkama af hreifingarlausu dauðu efni (manninn) 
finna og skílja hugmyndína um hið háleita og heilaga, skuli geta látið 
hann falla fram á kné sér og tilbiðja það ? (eða að efni skuli geta látið 
annað efni krjúpa á kné fyrir sér og tilbiðja sig?). Hvað er það við 
hið dauða eðr lífiausa efni, sem vér getum tilbeðiðl Hvernig stendr á 
því að vér veljum þessum tilfinningum lotningar og eftirlöngunar hiu 
háleitustu nöfn, og einkennum þær með hinu veglegasta sem vér get- 
urn fundið í náttúrunni í Þessar tilfinningar eru s innarlega til vinir 
mínii', það er ekki hægt að neita því, fremr en hryggjunum á Kletta- 
fjöllunum, og það hlýtr að vera einhver ástæða fyrir þeim, eins og ein- 
hver hlýtr að vera orsök til Klettafjallanna, og þessi ástæða þarf skýr- 
ingar við. Jæja ! Hvernig stendr þá á því, að ein smáögn efnisins 
beygir kné sín í tilheiðslu fyrir annari smáögn, ef að hvorutveggja er 
sálarlaust, líflaust, hreifingarlaust. Mér liggi' við að segja, að þetta 
verði hotnlaus endileysa, ef að í alheiminum í kring um mig er ekkert 



79 


annað, en dauði og' lireifingarleysi, en ég sjálfr, maðrinn, er hvorki 
danðr né hreifingarlaus og hefi einhvern veginn fengið sterka löngun 
til þess að beygja kné mín og sýna af mér lotningu og tilbeiðslu. Þetta 
er alls ómögulegt að útskýra. Þér megið leyta sem þér viljið, en þér 
getið aldrei komið moð neina skynsama útskýringu á því. 

Eigum vér þá að kalla veru þessa guð, eða náttúru, eða lögmál, 
eða afl, eðaalheim? Ég skal segja yðr ástæðuna fyrir þvíaðégkalia 
hana guð. Ég ætla ekki að valdhjóða nafn það, er þér skuluð nefna 
hana.. Orðin ,,núttú’.a,“ ,,alheimr,“ „lögmál“ eða „afl“ hafa öll feng- 
ið vissa þýðingu, og hjá öllum þesstnn orðum útilokar þýðingin hug- 
myntlina um „meðvitundarfult afl“ (conscious power). En ef að þér 
nú hafið eitthvert þessara nafna um veru þessa, þá gjörið þér það, sent 
þér hafið ekki leyfi til. Það er að segja, þér sláið fastri þessari mikil- 
vægu spurniugu, og sláið henni fixstri á neitandi hátt. Þér sláið því 
föstu að í henni sé ekkert annað en það, sem þór kallið efni; en það 
er einmit-t spurningiti, sem fyllir nú liuga hinna hugsandi manna. 

Setjum nú svo að ég talaði til yðar og- vildi ekki kalla yðr inann, 
en kallaði yðr ná eða lík. Nú höfum vér orðið „nár“ um líkama manns- 
ins þegar lífið er slokknað. Yér tölum um nái eða lík liinna dánu. Yér 
meinum líkamann, þegar það sem vér köllum sálu eða hugsun eðr ti 1- 
iinning, er farið, án tillits til þess, hveit þotta hafi farið, eða hvað það 
hafi verið. Dauðinn einkennir líkið. Þegar ég aftr á nióti kalla yðr 
manti, þá ákveð ég ekki neitt um spurninguna. Eg fuJlyrði ekki með 
þvi, að þér liafið sálu er sé aðgreinanleg frá líkama yðar, sem taka 
megi út úr líkamanum og getí haldið fram tilveru sinni einhvers staðar 
á öðrum stað. lig not-a að eins orð það sem getr bæði gripið yfir líkama 
og sál. Eins er það, er ég hef orðið „guð“ um alhéiminn, þá ttik ég 
ekki til neitt orð, er tákni hugmynd þá að guð húi á einhverjum viss- 
um stað, eða að þessi guð sé aðgreindr frá alheiminum, er geti farið út- 
úr allieiininum og horft á hann, eins og maðr fer út úr húsi sínu til að 
horfa á það. Ég liefi að eins orð það er grípr yfir alheiminn, og væri 
í lionum eitthvað meira en náttúran, sem'vér kölluni, þá grípr það vfir 
það líka. En þess háttar orð þekki ég ekki á neinni tungu annað, en 
þetta eina, orðið „guð.“ 

Kú vil ég koma fram með þá spurningu -— og svara henni ef ég 
g 6 t—- hvort vera þessi,' sem vér höfum verið að tala um, sé efni, 



80 


eftír merkíugu þeírri sem í því orðí líggr, eða hvort það sé a n d í. 
I*að er aðallinútríim, seni umrœðan snýst um. 

Yér skulum jiú fyrst kalla það „efni.“ En ef vér gjorum það, þú 
Verðum vér og um leíð að snúa alreg víð þýðingu þessa orðs. Yér 
verðum þá að játa það, að efnið geti bugsað, geti fundið til, getí eisk- 
»ð, getí hatað, getí fundið tíl löugunar og efíirsóknar, geti tilbeðíð 
aunað efni. 

En nú skuiuru vér stíga annað sporíð. Yér erum vanir að ætla að 
„efni“ sé mjög einfaldr hlutr, vér ætlum að vér vituiu um það alt, sem 
unt er að vita, en álátum hins vegar, að ,,sálin“ eða ,,andinn“ sé hinn 
míklí leyndardúiur alheimsíns. Efnið, segjum vér, er livers dags am- 
háit; vér troðum það undir fótum vorum, víndrinn blæs því í andlit 
vort, vér hnoðum úr því múrsteina, vér byggjum með því hús vor. 
Vér þekkjum það vel þetta líkamlega efni, sem í öllu er. En andinn 
er hið leyndardómsfulla í náttúrunni. En nú skal ég segja yðr og 
ég vii biðja yðr að hugsa nákvæmlega út í það, ég get sagt yðr, að 
hið eina í þessum heimi, sem vór höfum nokkra vissa þekkingu á, 
það er eÍDmitt andinn eðr hugrinn. Að nokkurt efni sé til er að 
eins ályktun, en engin vissa. I meðvitund vorri er sálin eða hugr- 
ínn (mind) hið eina, er vér höfum nokkra beina og óræka þekkingu 
á. Hvað er það sem vér vitum um alheiminn, um sólirnar og sólna- 
kerfin og hina ýmislegu hluti og hin ýmislegu öfl í heimi þessum ! 
Vér getum að eíns þekt og athugað myndir þessa alls og endrskin 
þess, er það speglar sig í meðvitund vorri. Til sönnunar þessu skal 
ég skýra það enn betr. Eg réfcti út hendina og snerti skrifborðið 
hjá mér. Eg segí þá: Þarna er eitthvað hart. En hvað meina ég 
með því? Ég meina hvorkí meira eða minna en það, að þarna sé 
afl, sem þjóti upp eftir tilfinníngartauginni í handleggnum á mér, 
upp í heilann, og einkenni sig fyrir meðvituná minni, sem eitthvað, 
er veiti snertingu handar minnar mótspyrnu. En hvað þetta sé, sem 
veiti hendinni þarna mótstöðu, veit enginn raaðr í víðrí veröld. Tök- 
mn annað dæmi af litum : Eg lield á bók í hendinni og er handið 
blátt. Hvað meina ég nú, er ég segi að bandið sé blátt. Ég meina 
að eins það, að i vissri ijósbirtu, flytst tilfinning sú et’tír sjónartaug- 
inni upp í heíla minn, sem eínkennir sig sem hlár litr fyrir með- 
vitund minni. Ef að það væri að nóttu til, og logaði á gasljósii 
þá mundi litrinn sýnast grænn. I hlutnum sjálfum er hvorki blákka, 



81 


eðr g'rænka. Lítrinn liggr í tilfinning minni. Meðvítund mín sér 
liann þannig. I morgun, þegar leikið var á orgelið, þá lieyrði ég 
eitthvað, sem ég kallaði hljóðfæraslátt (orgelsöng). Hvað meina ég 
nú með því í Það sem ég á víð, er það, að með því að snerta hljóð- 
fserið setr organleikarinn vissar sveiflur í loftinu á stað, en þær 
skella á heyrnartaug minni, og flj'tr hún þær svo aftr upp í heíl- 
ann, en þær einkenna sig þar sem hljóðöldur fyrir.meðvitund minni. 
Alt sein ég því get vitað úm þenna heim fyrir utan mig, eru því 
áhrif þau sem hann hefir á meðvitund mína. Alt sem ég því get 
gjört, er að búa til ályktanir um þessa hlutí. Alt sem ég veit er 
það, að fyrir utan mig er til vera eðr afl, sem opinberar síg fyrir 
mér í óteljandi margbreyttum myndurn. 

Þér vitið víst hvað eitt eðr annað efni eða hlutr er. Vér skul - 
um nú sjá. Vér skulum hugsa oss, að ég haldi á stálbút, sem er 
eitt fet á hvern kant. Ef að ég hita hann upp að vissu hitastigi, þá 
bráðnar hann og verðr rennandi, sem vatn, eins og ég sá stálið renna 
bráðið í tonnatali í verksmiðjunum í Sheffíeld. Ef vér nú hitum 
það enn meíra, rýkr það upp í loftið sem gufa, en er þó sýnilegt; 
auki ég hitann enn moira, þá hverfr það skilningarvitum mínum, ég 
sé það eklci framar, því það hofir þá runnið saman við ioftið. — Eú 
skulum vér aftr taka þenna stálbút eða annan eins. Ætlið þér að hv.er 
smáögn í honum snerti aðra? Er hann óholr '! Loftlaus í Nei. Það 
sjáum vér á því, að ef vér beitum nógu mikilli þrýstingu við hann, 
þá getum vér pressað hann saman, svo að hannn taki upp enn þá 
minna rúm en áðr. En þetta segir oss, að smáagnii'nar í honum, ef 
þær eru nokkrar, snerta ekki hver aðra. Vér einkennum efnið (líkam- 
legan hlut) þannig, að það sé afls-miðpunktur, að hann sé fastr, svo 
að engar tvær smáagnir hans geti tekið upp eitt rúm á sama tíma. 
Þessar smáagnir stálsins snei'ta ekki hver aðra, svo að bútrinn sé holu- 
1 aus eðr loftlaus, því annars gæti ég ekki þrýst honum saman, og þó 
halda þær sér saman, á einn eðr annan hátt, í sömu stellingum, eíns 
og þær væru festar saman með krókum eða bandi, og það svo sterklega, 
að það þyrfti þúsundir trölla tíl þess að slíta þær í sunJr. 

Vísindamennirnir segja oss, að afl geti ekki vei'ið til aðskiiið frá 
e fninu (hinu líkamlega). Nú skulum vér sjá ógöugur þær og botn 
1 eysu sem vér konrum.st í út af þessu efni, sem vér þóttumst þekkja 
svo vel. Tvær smáagnir efnis eins (hlutar eða líkama) geta ekki fylt 



82 


upp eitt og liið sáma rúm á einum og sania tíma. Nú vitum vér, að 
smáagnirnar í stálbút þessum snerta ekki hver aðra. því að vér getum 
þrýst þeim saman í enn þá minna rúm. Alt fyrir það hafa öfi þeirra á- 
hrif hvort á annað. En nú erum vér komnir í ógöngurnar. Yísinda- 
mennirnir eru að reyna að komast i skiining um það, hvefnig afiið frá 
sólunni geti klofið rúmið sem skilr hana frá jörðunni, og haft áhrif á 
hana. Þeir álíta það ómögulegt, að aflið geti verið til þar sem ekkert 
efni er, og því segja þeir, að þetta rúm milli jarðar og sólu liljóti að 
vera fylt með mjög þunnu efni, sem þeir kalla ljósvaka (etlier), og 
flytji svo þetta örþunna efui aflið á milli. Þeir segja, að millibilin í 
stálbútnum hljóti að vera fylt upp með ljósvaka, svo að aflið geti kom- 
ist eftir ljósvakanum frá einni smáögn til anuarar. En nú skuluð þér, 
vinir mínir, sjá ógöngur þær sem vér erum í komnir. Eí að hver einn 
blettr rúmsins væri fyltr einhverju líkamlegu efni, þá yrði alt rún.ið 
fastr óholr líkami, og öll hreifing, hverju nafni sem nefnist, yrði alveg 
ómöguleg. En sé rúrnið ekki fastr líkami, þá hlýtr aflið að vera til, 
þar sem ekki eru fastir eða óholir líkamir. Ef menn nú skilja þetta, 
þá hljóta þeir hinir sömu að sjá, að þetta er algjörðr dauðadómr yfir 
þeim, sem segja að ekkert sé til nema efnið, eða hið líkamlega. Þ\’í 
hér er það sýnt að aflið getr verið til án líkama. Þessvegna eru menn 
ekki nauðbeygðir til þess, að byggja tilveru aflsins á tilveru efnisins, 
eða hins líkamlega heims. Og hér stöndum vér frammi fyrir niðrstöðu 
þeirri, sem hinn nafnfrægi vísindamaðr Faraday komst að, og var hann 
liinn langmesti efnafræðingr samtíðar sinnar. Hann sagði, að ef vér 
reyndum að skifta smáögnum efnisins (líkama eins eða hlutar) í smærri 
og smærri agnir, þá gætum vér kornist svo langt, að vér findum eitthvað 
leyndardómsfult, er vér að eins getum nefnt „a point of foree“ (óskift- 
anlegan part aílsins)*. Hvað er þá þetta einfalda efni 1 Þaö getr eng- 
inn maðr sagt í víðri veröld. Enginn maðr veit hvar það sé, eða hvað 
það sé. Ef vér leitum að því, þá Ifðr það úr greipum vorum sem 
skuggi væri. Efnið er því ekki sérlega einfalt eða auðskilið, heldr 
hinn mesti leyndardómr heimsins. 

Enn er eitt. Ég get alls eigi skýrt það, að ég liefi hugsanir og 
tilfinningar, ef að ég er materíalisti (materíalisti er sá, sem að segii' að 


* Point þýðir hér depil, sem hvorki hefir breidd. lengd eða 
þykt. ' ÞÝÐ. 



83 


ekkert sé til nema hið líkamlega [mattei']). Yér skulum hugsa át í það 
snöggvast. Hugsun liefir enga útþenslu. Kærleikrinn er ekki harðr. 
Hvorugt þessara hefir nokkurn lit. Voniu hefir enga þá eiginleika, 
sem vér tileinkum borðinu eða hókinní eða stólnum. Og mér er ómögu- 
legt að skýra hugsanir mínar eða tilfinningar með éinkunnarorðuin efn - 
isins. Það sem ég áreiðaulega veit, er það, að í hvert skifti sem ég 
hugsa, fara smáagnirnar í heila mínum á hreifingu. Þannig þreytir 
og slftr hugsunin heilanum, eíns og mokstr með reku þreytír handlegg- 
ina. Þegar Shakespeare var að hugsa um leikritið „Lear konungr,“ og 
skrifa það, þá sleit hanu út heila sínum, eins og þegar dráttarhestr slítr 
kröftum sínum á því, að draga þunga drætti. Enn sem komið er hefir 
enginn maðr getað lmiað þetta hyldýpi milli hugsunarinnar og efnisins 
(líkamans). 

Enn er eitt eftir. Þó að ég geti ekki skýrt hugsanir og tilfinning- 
ar með einkunnum efnisins, þá er híns vegar auðvelt að skýra alheim- 
inn, þenna undrsamlcga fasta hlut, sem vér erum vanir að hugsa oss, 
með einkunnum hugans. Eg veit hvað hugsan er og ég veit hvað til- 
finning er. Eg hefi heina þekkingu á þessu. Eg skil og hvernig í því 
liggr og hvernig hljóti að standa á því, að mér skuli sýnast alheimrinn 
vera dauðr, þótt hann einmitt í sömu andránní geti lifandr verið. Alt 
það sem ég get haft meðvitund um, er heíldin af tilfinningum þeim, 
er til samans mynda hina persónulegu meðvitund mína. Þessi alheimr 
getr því titrað af meðvitundarfullu lífi, þótt ég viti ekkert um það. 
En fyrir mínum augum hlýtr það (alheimrinn) að vera meðvitundar- 
laust og dautt, af því að þetta líf þess verðr ekki ljóst fyrir meðvitfind 
minni. Það, sem ég vildi koma yðr í skilning um, vinir mínír, er það, 
að þó að vér getum ekki skýrt hugsanir og tilfinningar, ef að ekkert er 
í heiminum annað en efni (ef ekkert er til nerna hið líkamlega), þá 
getum vér þó skýrt þetta hið leyndardómsfulla ,,eitthvað,“ sem vér 
köllum efni, þó að ekkert sé annað í alheiminum en það, sem vér köll- 
um anda. Þetta er ekkert hull úr mér, þó að yðr kunni að finnast það 
undarlegt. Menn, eins og þeir Huxley, Tyndall, Herhert Spencer og 
Jón Eiske, allir þessir forkólfar hiuna nýrri hugmvnda heimsins munu 
segja } r ðr hið sama. Þeir berjast allir á móti materialism (þeirri skoðun, 
að ekkert sé í heiminum annað en það sem er líkamlegt), og segja að 
það sé hotnlaus heimspeki og alls eigi vísindaleg skoðun. Mr. Huxley 
gengr jafnvel svo langt að hann segir, að ef að hann eigi að velja í 



84 


inilli ínaterialisms annara eins manna og Buchners og idealisms matma 
eins og Berkeley, þá neyði vísindin hann til að verða idealista. (Idea- 
listar [hugsjdnamenn] segja, að ekkert sé til í heiminum annað en hug- 
sjónir, ekkert verulegt eða líkamiegt). 

Niðrstaðan á þessu öllu saman verðr þá spurningin s ,,Hvað vitum 
vér 1“ — ekki: „Hvað getum vér getið oss til?“ — heldr : „Hvað vit- 
um vér?“ Jæ-ja, ég veit að lífið er til, af því að ég lifi. Ég veit að 
hugsun er til, af því að ég hugsa. Ég veit að ást er til, af því að ég 
elska. Ég veit að von er til, af því að ég vona. Ég veit að tilheiðsla 
er til, af því að ég tilbið. Þetta vitum vér, og þetta og því um líkt e'r 
það eina, sem vér getum þekt beint af meðvitund vorri. Enn er eitt 
sem vér vitum, osj er það þetta : Þó að ég viti ekki hvað efnið eðr lík- 
ami er í sjálfu sér, þá veit ég þó, að fyrir utan mig, fyrir neðan mig, 
fvrir ofan mig, alt í kringum mig er — ei nn, eilífr, ótakmarkaðr, al- 
máttugr —, ég veit að til er líf og máttr, er liggr á bak við, er liggr 
til grundvallar fyrir hinum sýnilegu viðburðum, hinum sýnilegu mynd- 
um efnisins, og opinberar sig á óteljandi margbreytta vegu. Mr. Her- 
bert Spencer getr sagt yðr, að næst vorri eigin persóuulegu meðvitund 
er ekkert í Öllum heiminum jafn áreiðanlegt og þetta. Yér vitum, að 
þessi máttr er til. Og svo framarlega sem þessi máttr sé dauðr og líf- 
laus (hreifingarlaus), þá er ómögulegt að skilja í því eða skýra það, 
hvernig vér getum lifað. En fyrst að vér vitum nú að vér lifum, þá 
er það fyllilega skýrt og skiljanlegt, það liggr (augum uppi, að álvkta 
það, að þessi vera hljóti að liía líka, og um leið kemr hún í ljós fyrir 
meðvitund minni sem það, er vér köllum efni. Þetta eina er því áreið- 
anlegt: að ég lifi; og hið næsta sem er áreiðanlegt er: að þessi vera er 
til. Hin skynsamlegasta útský'ring á þessu og á mér sjálfum er sú, að 
veran þessi sé ,,Lífið,“ með öllu því sem það orð felr í sér. Ég hefi 
því ástæðu til þess í ljósi hinna sterkustu sannana, að enda þenna morg- 
un með hinu ljómandi fagra versi: 

Thou art, 0 God, the life and light, 

Of all this wondrous world we see 
Its glow by day, its smile by night 
Are but reflections caught from thee, 

Where’er we turn, thy glories sliine, 

And all things fair and bright are t.hine. 



85 


Aleðþvíað töluvevt umtal hefir orðið um ýmsa messusiði vora, og 
Á allmargir eru óánægðir með þá eins og þeir eru, einn söfnuðr 
hefir meira að segja látið í ljósi ósk sína að fá þeim breytt, einkum að 
jiví er snertir skírfi', hjónavígslu og fermingu, })á set ég hér sýnishorn 
af frjálslegri skírnarathöfn. Eg hefi nú upp á síðkastið varla getað 
haft svo yfir skírnarathöfnina eftir gömlu handbókinni, að hún hafi 
ekki hneykslað mig, og er það mjög leiðinlegt að svo þurfi að vera. 
Eg legg nú sýnishorn þetta undir dóm almennings, og þætti gott að fá 
bendingar frá vinum mínum og trúfélögum, hvort þeim falli það í geð 
eða hvað þeim þyki að því, eða að hve miklu leyti þeir vilji breyta því, 
Einnig vil ég leiða athygli þeirra að sýnishorni af giftingu, sem 
fylgir á eftir sýnishorninu af skírninni. Seinna mun koma sýnishorn 
af fermingunni. 


Skírn. 

[í’yrst er sunginn sálmr og síðan les prestrinn eptirfylgjandi kafla 
úr Nyja Testamentinu]. 

En Kristr tók barn eitt, setti það mitt á meðal þeirra, tók það í 
fnng sér og sagði: „Hver, sem tekr á móti einu slíku barni í mínu 
nafni, hann veitir mér móttöku, og hver, sem veitir mér móttöku, veit- 
ir ekki einungis mér móttöku heldr honum, sem sendi mig.“ 

Og menn færðu börn til Jesú, til þess að hann skyldi snerta þau ; 
en lærisveinavnir ávítuðu þá, sem þau báru. Þegar Jesús varð þess 
vís, líeaði honxnn það illa og mælti: „Látið börnin korna til mín og 
bannið þeim það ekki, því slíkum heyrir guðs ríki til; sannlega segi 
ég yðr/ hver, sem ekki meðtekr guðs ríki eins og barn, mun ekki 
þangað koma. ■— Hver, sem lítiilægir sig eins og barnið, hann mun 
mikill verða í himnaríki. Gætið yðar að þér hnej'kslið eigi þessa 
smælingja, því óg segi yðr, að á himnum standa englar þeirra augliti 
tíl auglitis við föðr minn, sem er á himnum.“ ■— Síðan faðmaði hann 
börnin að sér og blessaði þau. 

I Jesú Krists anda viljum vér nú, lcæru vinir, helga barn þetfa 
guði í skírninni. Þetta vatn er merki hreinleika þess, sem guð vill að 
búi í sálum barna sinna, hreinleika þess, sem bjó í Krist-i, hans ást- 
fólgna syni, sem kallar oss til hreinleika og heilags lífernis. 

Viljið þér (foreldrar, frændr eða vinir) lofa því, að gj'óra alt, 
seni i yðar valdi stendr til þess, að frœða barnið í sannleika guðs 1 



8f> 


0<j viljið þér dyayilega rei/na að ála það upp í aga og umvondun 
drottins 1 

Svar: Jd. 

[Baruið nefnist]. 

[Prestr tekr upp nafnið, skýrir barnið og segir :] 

N. N. I nafni Jesú Krists og hans heilaga erindis, er hann flutti 
mönnum, helga ég þig guði, vorum elskulega föðr á himnum. 

Faðir vor, o. s. frv. 

Látum oss biðja: 

Þú almáttugi’og eilífi guð, sem hefir lofiið oss, að þú skulir ekki 
einungis vera vor guð, heldr guð og faðir barna vorra, vér biðjuni þig, 
að taka þetta barn í þinn söfnuð, að láta það þjóna sannleikanum, að 
taka það í arma þinnar miskunnar, í samfélag heilagra. O, gef því 
hraustan og heilbrigðan líkama, góðan skilning, mjúka lund; ó, gef 
þú því gnægð þíns heilaga anda, svo að það verði stöðugt í trúnni, 
glatt í voninni, örlátt af kærleikanum, svo að það geti óskaddað geng- 
ið í gegnum freistingar heimsins og fái hlutdeild í hinu eilífa lífi ásamt 
þínum elskulegu börnum. 

Gæð þú þessa þjóna þína, ó, guð, með speki af himni. Hjálpa 
þeim til þess að helga þinni þjónustu þessa dýrmætu gjöf þíns kærleika. 
Gef þeim þinn heilagan anda, að hann hjálpi þeim og öllum sem hér 
eru inni til þess, að ganga ávalt fram fyrir þínu augliti í kærleika og 
hlýðni við þín boð, svo að þeir að lokum fái að sjá þitt auglit í dýrð- 
inni og eilífum friði. 

A 51 e N. 

[Blessun]. 

Friðr guðs, sem yfir gengr allan skilning, haldi huga voí'um og 
hjörtum föstum í þekkingunni og elskunni á guði og Jesú Kristi. 
Blessun guðs, vors almáttuga föðr, livíli yfir oss öllum nú og að eilífu 

A M E N. 


[Sálmr]. 



87 


Ilj ónavígsla. 

[1. Bi'úðhjónasálmr.—2. Bæða..—3. Prestr ávarpar brúðhjónin og segir:] 

Heiðruðu brúðhjón ! I viðrvist þessara votta og; frammi fyrir aug- 
liti bins alls staðar nálæga guðs, loflð þið og skuldbindið ykkr hátíð" 
lega til þess, að elska og annast hvort annað alla ykkar æfi. 

[Spurningar til brúðgumans]. 

1. Viljið þér, N. N., lofa því liátíðlega, að þér í meðlœti ug 
mótlœti, í heilsu og vanheilsu, í sorg og gleði, viljið annast þessa 
yngismey (þenea kvennmann), sem lijá yðr stendr, vera henni ást- 
ríkr eiginmaðr og leitast við að létta henni allar hyrðar lífsin *' 
meðan dagar endast ? 

Svar: Já. 

2. Vitið þér yðr lausan við að hafa lieitið nokkrum kvenn- 
rnanni sem mí lifir, eiginorði, sem geti verið þessu til fyrirstöðu ? 

Svar: Já. 

[Spurningar til brúðurinnar]. 

1. Viljið þér, N. N., lofa því hátíðlega, að þér í meðlœti og 
mótlœti, í heilsu og vanheilsu, i sorg og gleði, viljið annast þenna 
yngismann (karlmann),' sem hjá yðr stendr, vera honum ástrík eigin- 
kona og Jeitast við að létta honum allar hyrðar lífsins tneðan dag- 
ar endast. 

Svar: JA. 

2. Vitið þér yðr lausa við að hafa heitið noJckrum karlmanni, 
sern nú lifir, eiginorði, sem geti verið þessu til fyrirstöðu 1 

Svar: Já. 

Gefið þá hvort öðru hönd yðar upp á þetta. 

[Þau taka höndum saman]. 

Með því að þið í votta viðrvist hafið hátíðlega skuldbundið ykkr 
til þess, að lifa saman í hjónabandi, elskandi, virðandi og hjálpandi 
hvort öðru, og mí takið höndum saman upp á það, þá lýsi óg því jdh', 
að þið séuð rétt hjón í nafni liins alls vitanda guðs. Það sem guð liefiv 
samtengt á maðrinn ekki að aðskilja. 

Faðir vor, o. s. frv. 

[1. Blessun. — 2. Sálmr.]. 



88 


TIL KAUPEKDA DAGSBTiTJNAR. 

í þakklætisskyni við þá kanpendr Pagsbrúnar hér/í álfu, sem hafa 
staðið og standa í skilum fyrir 1. júní næstk. með andvifði hennaf, fyrir 
þenna árgang og hinn umliðna, höfum vér ráðist í að kqgfojL og sendum 
þeim að sumargjöf, hina aðdáanlega fógru mynd 

Faðir vor. 

. ’• . 

Myndin er með 8 litum, 16x22 þuml. að stærð. I miðjunni er spnr- 
öskjulagaðr hringr, og er Faðir vor á ensku með skrautdregnum stölum 
innan í honum ásamt skýrandi myndum, t. d. að taka er orðið „brauð" í 
4. bæninni dregið með kornbindinum. I kring um hringinn eru boðorðin 
líu, einnig skýrö með viðeigandi myndum. — Mynd þessi er listaverk í 
orðsi.ns fylsta skilningi, og minnumst vér ekki að hafa séð jafn fjölbrevtta 
fegurð á neinni einni mynd. 

Það eru vinsamleg tilmæli vor til þeirra sem veita rnvnd þessari við- 
töku, að þeir láti oss vita það hið fyrsta eftir móttökuna. 

Öllum nýjum kaupendum að þessum árgangi, sem borga fyrirfram, 
verðr send myndin borgunarlaust. \ 

Pantanir og borganir allar fyrir Dagsbrún, gangi til 

G. M. Thompson.-Gimli, Man. 

— Borgað hafa Dagsbrún, II. árg.: Hjörl. Björnss., Árnes ; Baldv. And- 
erson, Gimli; Jónas Jónsson, Hnausa; Steinþ. Vigfúss., Hecla; Jón Aust- 
mann, Selkirk; Th. Thorfinnsson, IJallson; John B. Snæfeld, Kr. B. Sna'- 
feld, Einar Markússon, Finnbogi Finnbogason, Sigrgeir Einarsson, allir 
Arnes; Jósep Freemann, Gimli; Hjörtr Leó, Winnipeg. (26—4—’Ö4). 

ÞJÓÐVILJINN IJNGI, Ill.ár, árg. 40 nr. á $1,00. Bitstj. Skúli Thoroddsen. 
Hann er frjálslyndasta íslenzka blaðið, flytr lesendum sínum innlendar 
og útlendar fréttir, fróðlegar, gagnlegar og ljóst samdar ritgjörðir, bóka- 
fregnir og fl. Bóksala G. M. Thompson. — Gimli, Man. 

Útsölumenn Sunnanfaka í Vestrheimi eru : W. II. Paulson, 618 Jemima 
Str., Winnipeg; Sigf. Bergmann, Garðar, N.D.; G. S. SigurðSson, Minneota, 
Minn., og G. M. Thompson, Gimli, Man. 

^ G. M. Thompson hefir á Iiendi alla afgreiðsíu á 
Dagsbrún og annast íjármál hennar. Kat'pjrúidr 
snúi sér því til hans, bæði með pantanir og bor|«inir 

Hve nær sem kaupendr að „Dagsbrún" skifta um b'astað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti nm það til G. M. Thompson 

„DA GSBKU N“ kemr út að minsta kosti einu sinni í mántiöi. 


Árgangrinn kostar í Vestrheimi ..$1,00 

Sendr til íslands en borgaðr hér .$0,75 

Sertdr til Islands en borgaðr þar . Kr. 2,00 


- Verð árgangsins greiðist hvervetna fyrir fram. -—- 

Skriístofa blaðsins er hjá Magn. J. Skaptason, Gimji, Man. Canadm 

Kitstjóri: Magn. J. Skaptason. 

Prentsmiðja G. M. Thompson. 











